


GALAR GAN; 
NEU, 
€ofanueiaet) 
AM Y * 
PARCH. T. GRIFFITHS, 
| GWEINIDOG YR EFENGYL 
YN HAWEN, GLYNARTHEN, A BRYNMAIR; 
Yr hwn a fu farw Mehefin 24ain, 1838, yn 
54aìn mlwydd oed. 


GAN THOMAS JONES. 








Testun ei, Bregeth olaf, ychydig oriau cyn man. 
1 Cor. 13. 12, “Canys gweled yr ydym yr awrhon trwy 
ddryclh,mewn danïmeg; ond yna, wyneb yn wyneb: ynawr yr 
adwaenoran; ond yna yr adnabyddaf megis y'm adwaenir.” 





|. .Berm yw'r newydd sy'n ymdaenu, 
MU 4 Lledu fel goleuni'r wawr? 
^',. Och! fe syrthiodd, mewn modd sydyn, 
ih Do, yn Israel, rywun mawr; Wi s 


O gyfeillion hoíf ac hawddgar 
Cyd-wrandewch ar alav gân, 

Rhan o gamrau, ^r enwog Gvmro, 
Wyf am geisio ddwyn yn.mla'n, 

e2 Sabbath olaf yn Mehefin. >*' 

Fe wnaeth angau, breŵin braw, 

Yn ddigelu, ro'i yn pêlain, 
Griffiths Hawen dan êi law ; 

Dacew'r perl tan ddwylaw'r parlys, 
O'rfath was sy'n cael y wŷs 

Daccw'r gosgordd, hardd digysgu, 
Tddo'n.gweini gyda brys. 

9 Genedigol oedd o Dyfed,* *Penfro, 
Un o blant amddifaid o'dd 

Collodd dadja mam anwylaf 
1ê, meddaf, dyna'r modd; 








Ond gofalodd Duw yn dyner 
Am y llester gwerthfawr hwn, 
Ei chwaer Mary 'n fwyn a'i magodd 
A'r ddau dalodd iddi, gwn. * 


4 Boreu ''i oes a ro'es heb oedi, 
I broffesu Iesu gwiw, 

Yn Brynberian unodd Griffiths 
Gynta er'oed âg eglwys Dduw ; 

Mr. Henry George, barchedig, 
Fu'n garedig iawn i'w was, 

Gwelodd gynnydd yn y genad, 
Yn ei d'rawiad cynta ma's. 

$ Gwel'd yn burion wnaeth Brynberian 
Yn &ra buan fod ei ddawn, 

A'i wybodaeth ef mor helaeth; 
Ca'dd anogaeth lawer iawn 

I bregethu 'r Iesu'n gyhoedd, 
Ufyddhaodd ynteu i'w. cais, 

Ca'dd ei anfon, ca'dd ei alw, 
Mi wna'm llw mai dyna'n llais. 


6 Ei ddull ydoedd fel Dilledydd 
Gweithio'r dydd yn llanc ar hur, 
Oriau'r nos yn prynu'r amser 
Wrth olau gwer yn chwilio'r gwir; 
, Dw bar'toi ir weinidogaeth 
Cadd ddysgeidiaeth da'r a nen, 
Haela thirion i'w nai Thomas 
Bu'r hen Evans o'r Drewen, 
7 'Roedd fel un ofeibion Lefi, 
Dawn pregethu yn y llwyth 
Cof am Mr. Evansi ddawnus 
*^Nawr mae'n hysbys beth o'i ffrwyth, 
Cof am Daniel Owenf ddoniol, 
A fu'n wrol draethu'r gwir 





.* Ei tlïîad nefol a'i brawd naturiol, ŷ B. Evans, Dre- 
wen, 4D, Owen, Rendal, 


y 


si $ 











A'r ddau Owen etto welir,* 


*u Enwog wylwyr ar y.mur. 
8 Ei neillduo ga'dd yn Horeb, 
“ '' Ni bu yno heb ei waith, 


Rhan o'i lafur sydd i'w weled, 
Rhan yn nhrag/wyddoldeb maith ; 
Symud wnaeth i'r Glyn a Hawen, 
Yn ol trefen ddoeth y nen, 
Yno bu'n llafurio'n belaeth 
Hyd nes aeth ei daith i ben. 


9 Ei gynneddfau, O mor gryfed, 
Mor gadarned oedd ei go', 
Do, diferodd fer difnyddiaeth 
“ J ni'n helaeth lawer fro; 
Gwir diragrith a diweniaeth, 
Oedd ei bregeth yn ein gwydd, 
Ei ymadrodd mwyn a medrus, 
“ Oedd yn weddus iawn i'w swydd. 


CN 10 Gwnaeth ei ran i godi'r ysgol, 
Sydd fendithiol yn ein gwlad, 

Ub. Ac anogodd bawb oddeutu 

“Ŵ. Ddyfod iddi heb nacâd; 


Fe'n haddysgodd, fe'n cynghorodd 
Fe agorodd ini'r gair, 
' 'Nawr i Hawen a'i phum canghen 
Mawr yw anghen cawr pe cair. 


i 11 Ymegniodd dros baganiaid 

i Gwnaeth ryw dynged $ arno'i hun 
Mo 'Tra parhaiai dyddiau i einioes. 
» Fod a'u hachos mawr yn nglyn ; 
Faint o arian Cymru gasglodd, 

Faint gyfranodd ef o'i gell, 

cn, LS 

* J, Owen, Brynberian; a B. Owen, Merthyr. $ Yr 
oedd yn tystio ei fod wedi gwneud tynged arno eî hnn í 
wneud ei ran dros Baganiaid hyd farw, a sicr yw iddo 
gadw ei adduned, i 









â 


Rho'dd ei oriau, rho'dd ei arian, 
Er mwyn cadw'r pagan pell. 

19 Yn y Cyrddau mawr Cenadol 
O mor wrol yno bu, 

O mor daer oedd am ein cyfran 
Er goleuo'r pagan du ; 

Enwog oedd mewn cymmanfaoedd 
Fel cyhoeddodd Grist i maes, 

Gan ein galw at y golud, ; 

Golud iechydwriaeth gras. AY 





13 Cenad celoz, mawr ei sylw, 
D'wedai'n groywae yn gry', _. 

D'wedai'n helaeth am farwolaeth î 
Iawn ac aberth Calfari 

Sylwedd mawr yr hyn bregethodd 

— Trwy'r blyneddoedd maith i maes 

Dyma'i destyn, gallaf dystio, 
Crist a'i roeso, Crist a'i ras. 

I4 Cafodd fyw i aros yma 
Weled y Gymmanfa, do; 

A chyn myned trwy'r Iorddonen 
Gwelodd Hawen dan y to; * 

'Roedd fel Paul, roedd fel Apolos 
Gyda'r achos yn ddiau, 

Diwyd iawn yn y gym'dogaeth, 
Planu wnaeth adwfrhau. | Ŵ 


15 Pwy all draethu faint o fendith 
b4 Fydd Bryngwenith a Brynmair 
U I'r oes hon a'r rhai dyfodol 
Ŵ Wrth ymwneud â'r Dwyfol air, 
i “ Pwyall amauna wel Griffiths 
Gartref yn yr Eglwys bur, R 
Lawer enaid yno enir | 
ŵ Gan Dduw roddir yn y mur. | 








* Hawen sydd yn cael ei adeiladu o newydd, y 











î 
í 
' 





5 


16 Roedd am fyn'd i dragwyddoldeb 
Sul cymmundeb— cafodd hyn, 
Cofio yn nhy newydd Hawen 
Am waith angau pen y bryn; 


Fe ga'dd hela'r Sabbath ola” 


Ar yllawr i wledda'n llon, 
Yn yr hwyr trwy fwlch marwolaeth— 
Dyma bregeth in” o'r bron. 


17 Bro Glanceri a Glandulais 
Glanymor, a'r glenydd oll 
Collwyd cenad o ladmerydd, 
Aeth o'n gŵydd i'r bedd ar goll; 
Dweud mewn gallu, dweud heb gellwair, 
Oedd ei arfer bob yr awr, 
Ymswyn wnai rhag colli amser, 
Fel mae llawer ar y llawr. * 
198 Negeseiau, nychu Seion, 
Gormod o ofalon byd, 
Fel mae degau, heb wel'd eu digon, 
Yn y ddaear hon a'i bryd; 
Cadwodd ef rhag hyn yn gwbl, 
Dim ond chwilio meddwl Duw 
A phregethu'r fwyn efengyl— 
Wrth y Bibl bu ef byw. 
19 Ymwelai'n aml iawn a'r cleifion 
Yma'n dirion i bob nan, 
Mewn cyfyngder a thylodi 
Roedd yn gweini ar y gwan ; 
Dros bob cyflwr y gweddiodd 
Fe'u cynghorai oll yn ddwvs, 
A dangosai'r fan yn eglur 
I bechadur roddi bwys. 


* Ystyriai pe buasai 60ain o ddynion yn aros munud 
wrtho, y buasai yn colledi awr ar yrardal, &e. &c._ Da 
pe gwnai pregethwyr y wlad ei efelychu, 














20 Capel Drindod, Glyn a Hawen, 
A Drynmair, y gangen gu, 

I'r Bryngwenith na'r Bontgarreg, 
Ni ddaw chwaneg attoch chwi; 

Darfu'r tymor ddysgwyl Thomas 

3 1 Drefaes nac i Glandwr, 

| Na'r eglwysi trwy'r ardaloedd, 

A fawr garodd wel'd y gwr. 


' ŵ a ŷ 
| 








21 Yn y flwyddyn fel y d'wedant, | 
Deunaw cant, tri deg ac wyth: ŵ 
Ro'wd mewn amdo, darfu ymdaith 
Griffiths ffraeth gwr llawn o ffrwyth 
Pedair blwydd-ar-ddeg a deugain 
“ Oedd yn gorphen ar ei daith, 
Para wnaeth ei ddefnyddioldeb 
Uc A'i ffyddlondeb yn y gwaith. 
22 Treuliai'r dydd diwedda'n siriol 
i Fel arferol, weddol iach, 
i Yn yr hwyr yn mro marwolaeth 
Angau ddaeth yn ddistaw bach ; 
Mewn i'r 'stafell at ein cyfaill, 
Rho'dd i'w babell farwol nod, 
Ca'dd mewn ystyr wel'd dau Sabbath, 
Heb un tranoeth byth i fod. 
8 O'r aelodau a dderbyniodd, 
O'r angladdau gododd maes, 
Yn mhob rhan o achos Seion, 
, Griffiths fu yn ffyddlon was; 
'Nawr mae'r tafod wedi tewi, 
Dan law'r Apoplexy mud, 
Gwas yr Arglwydd ga'dd fath ergyd 
Mawr, nes newid y ddau fud. 
24 Praidd ei ofal, praidd ei afael, 
Praidd fu'n Fugail arnoch cy'd, 
Mae'n llefaru, er eì farw, 
Wrthych beddyw yny byd; 


^e 














“R 
'Doedd ei swmp a'i holl esiamplau 
I chwi'n ddiau un llesâd, 
Hebich' gadw ei orchymyn, 
Heb ich” ddilyn ol eì draed, 
25 Fe'ch rhybuddiodd, fe'ch cynghorodd, 
Fe bregethodd i chwi'r gwir. 
A gweddiai drosoch beunydd 
Am ich' gael y grefydd bar; 
P'odd mae etto'i ail gyfarfod, 
Ryw ddiwrnod mawr â ddaw, 
Glân oddiwrth eich gwaed bob graddau, 
Yn ddilai, mae 6i ddwylaw. 
26 Fe bregethodd yn ei angla' 
I'r gyn'lleidfa, lu tan loes, 
Mr. Davies, Aberteifi, 2 Cron. 35. 94. 
Mr. Evans, Penygroes; _ 1 Thes. 4. 14, 
Than o hono 'nawr sy'n huno 
O dan glo wrth dŷ y Glyn, 
Hyd nes delo'r lesuan Wyl, 
Ar y cwmwl goleu gwyn, 


27 Ergyd trwm ga'dd Mrs, Griffiths, 
Ei ymgeledd gymhwys gu, 
Sy'n ddibobol, ond ychydig, 
Gweddw unig iawn yw hi; 
Bawb dangoswch bob tynerwch, 
A dyngarwch atti mwy, 
Rhwyg priodas—rhwyg cymdeithas, 
A wnaeth angau glâs â'i glwy: 
28 O daith Dyfed* daccw'n dyfod * Penfro. 
At ei briod "nol i'r Glyn, 
O daith Merthyr a'i hamgylchoedd, 
Teithiodd ^n el o'r teithiau hyn; 
Nid yn Llundain 'n awr mae'n cynnyg 
Yn gymraeg y Meddyg gwell, 
Nid i'r Gogledd tro'dd ei wyneb, 
Ond i'r tragwyddoldeb pell. 















.Yn ddigynnenreeisiwch gennad 5 


wrea YO HYFRYD 


* 
8 
29 NF heddy fwy am natur 
Pethau welir dan'y llo'r, 
Haul a lleuad a phlanedau, 
Ser, a'u graddau, tir a môr ; 
Gwyddost heddyw p' un aì hanlwen 
Sydd. yn trôi, neu'r ddae'ren ddu, 
P'un syn symud, p'un sy'n sefyll, 
'R hyn sy'n dywyll 'nawr ì ni. 
20 Gwyddost nawr pwy sect yn sicr 
Fwyaf cywir yma cair k 
Pwy'n mhlith dynion a'u henwadau, 
Nesaf i reolau'r gair; 
Gwyddost heddyw beth yw marw, 
Pwy mor chwerw ywi 'r plant, 
Faint o gymhorth yw'r angylioii, 
Yn yr afon fawr i'r saint, 


91 Gwyddost heddyw'n gwbl berffaith, 
Pryd mae dechreu'r Sabbath llon, 

Faintsy'iorphwysgbryd mae orphen, 
Ar y ddae'ren dywell hon; 

Ond anfeidrol drei'n y cymunod 
Yw'th ryfeddod mwyaf llawn, 

Uwch Cerubiaid, uwch Seraphiaid, 
Uwch pob enaid uwcha'i ddawn. 


92 Pob rhyw aelod, pob rhyw swyddog, 
Tlawd, cyfoethog, o bob gradd, 


. Ymogelwch a gweddiwch, 


Gwilio byddwch rhag;y. bŵ'dd ; 


Ofanfoniad nefoedd wen, 


.. Gyda'ch llwyd d:am rodd mor werthfawr, 


'Mi ro'f /naŵr ygair Amep, 


DIWEDD, 


Isaac Thomas, Argraffydd, Aberteiíi, 









